
Suratul Fatiha, aya ya kwanza [1:2] 





[1:2] Sifa njema za ukamiUfu zote ni za ALLAH, Mola Mlezi 
wa viumbe vyote. 


^JUtilj^ cjL4.^Ji t "ji a. /gI 4iji f.LiiJi Li jL 

.ojj^jJi J»»l5JJJi J-ttAi aH cJjjtilj 

llJ-l) ni kumsifu ALLAH kwa Sifa za ukamilifu, na kwa 

Matendo Yake yenye kuzunguka baina ya fadhila na uadiiifu basi 
Yeye anastahiki Sifa kamilifu kwa kila haU. 

4_aii4 “Aiji j^^ 

j,_i> ^ LajJ_44 jJ c3_<i_JijiJi j^jClJL jvg.j_Lp 4_»ijLij cO*J*Ji OiiJ_p],J CjV*L] 


.j_]LtJ AJLjj 4.j>Jtj L».J . f.LaJi 

(L^LtJl (Ijj) Ar-Rabbu: ni Mlezi wa viumbe vyote -navyo ni kila 

asiekuwa AUah- kwa kuwaumba, kuwaandaUa viungo na ala, na 
kuwaneemesha kwa neema kubwa, ambazo iau wangezikosa 
hawangeiiweza kubaki hai. Basi neema yoyote walionayo yatoka kwa 
Kwake Aliyetukuka. 

^oLpjJ (_]Ltj Aoyj 


C4_«Lf- . ^ 


.4_j?L>-j .Y 

Na Ulezi Wake -Allah Alietukuka- kwa viumbe ni aina mbili: 

1. Ulezi wa kuenea, 

2. na Uiezi hususa. 


(1) Yaani: Matendo Yake Allah ima ni kuwanmsha kwa fadhila Zake, bila ya wao kustahiki, 
au ni kuwalipa kwa mabaya, malipo wanayostahiki, wala hakuwa Yeye Allah ni mwenye 
kuwadhulumu waja. 


'‘^'O OOO ©DEENKHAALIS 


Email: deenkhaalis.ke(5)gmail.com 













. iJ a]I (3 

Ulezi wa kuenea: Ni kule kuumba Kwake viumbe, kuwaruzuku, 
na kuwaongoza kwenye maslahi yao, ambayo ndani yake kuna -sababu 
za- kubaki kwao duniani. 


4j.y5]oj (.aS C jLC*yij 




t Sf 




C44.0J ^ t,) HjLJ-I J_jjljjtil^ C( _^lj 'l 

Na Ulezi hususa: Ni kuwalea vipenzi vyake, basi akawalea 
kiimani, akawafikia kuamini, akawakamilishia imani yao, na akawakinga 
na yenye kuwatenga nayo -imani-; na viziwizi vyenye kuzuilia baina yao 
na baina ya imani. 

J_4> [^^l] IJ-A JjJj Ji'j.P 4..w2jJly CJSJ Jjjjl 

.LysljLl Sjji-li LgJS^g JIoj -Jl JiiJj f.L^*yi 4 ^. 5 ! jii^l j j-jl 


Na hakika ya Ulezi huu: ni Ulezi wa kuwaafikia katika kila kheri, 
na kuwakinga na kila shari. Na huenda maana haya ndio siri ya kuwa 
wingi wa maombi ya Manabii yanakuwa kwa kutumia neno (Ar-Rabb), 
kwani hakika mahitaji yao yote yanaingia chini ya Ulezi Wake -huu- 
hususa. 


// '' ® X 


.jLjcpIj L^LLI jij 

^ 0 

Basi kauh yake yj) ikajulisha upweke Wake (ALLAH) 

katika kuumba, kupelekesha mambo na kuneemsha, na -ikajuhsha pia- 
ukamilifu wa ukwasi Wake na ukamili wa mahitaji ya viumbe Kwake 
kwa hah zote. 


Imeandikwa Na: Nurein Ibnu Uthman Al-Jabarty, 
Tarehe: Jumatano 3 Dhul-Qa'adah I44Ihijri 
24 June 2020 Miladi, 

Madinah - Saudi Arabia. 


(‘^ O OC^O ©DEENKHAALIS 


Email: deenkhaalis.ke(5)gmail.com 










